Opisyal na Pahayagan 
ng Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


TOMO 41 BILANG 10 OKTUBRE 2021 


EDITORYAL 


Ilantad at biguin ang mga maniobra ni Duterte sa 
eleksyong 2022 


sa na namang nakakaaliw na karnabal ang darating na eleksyon sa 2022. Pinangungunahan ito ni Rodrigo 

Duterte, ang punong payaso ng Malakanyang katambal ang mga de-susing sirkero at salamangkero. Matapos 
niyang tanggapin ang nominasyon ng paksyong Cusi ng PDP-Laban na ilalabang bise presidente noong Setyembre 
17, bigla itong nagpahayag ng “pagreretiro sa pulitika” nitong Oktubre 2. Pumalit at inindorso niya si Senador 
Bong Go na kaagad nagsumite ng kanyang kandidatura sa COMELEC. Sa gitna ito ng sunod-sunod na pagbagsak 
ng net approval rating ni Duterte sa sarbey ng SWS mula Mayo, Hunyo at Oktubre--palatandaan na nagsimula 
nang mabagot ang mamamayan sa mga palabas ni Duterte. Habang hindi pa klaro ang plano ni Sara Duterte- 
Carpio, tumaya si Duterte sa kandidatura ni Go bilang matapat na aso at tagapagmana ng kriminal at tiwaling 
paghahari niya at poprotekta laban sa pag-uusig ng ICC. 


BASAHIN AT TALAKAYIN 


Samantala, laganap na ang maagang pangangampanya 
ng mga kandidato. Nagpapakalat ng mga pekeng balita at 
disimpormasyon ang trolls ng rehimen at ng mga Marcos 
na ginagamit para baguhin ang husga ng kasaysayan sa mga 
krimen ng Martial Law. Pinalilitaw sa mga bayarang sarbey 
na nangunguna ang mga kandidatong sina Sara Duterte- 
Carpio at Bongbong Marcos (BBM) upang manipulahin ang 
opinyong publiko. 


Habang pinupulsuhan ang timpla ng mamamayan 
at umaasang umatras si Sara bilang reeleksyunistang 


alkalde ng Davao City para tumakbong presidente bago 
ang dedlayn sa substitusyon sa Nobyembre 15, madalian 
namang naghain si Bato dela Rosa ng kandidatura sa pagka- 
presidente sa ilalim ng PDP-Laban paksyong Cusi upang 
ireserba ang pwesto sa posibleng substitusyon ni Sara. 


May mga pahiwatig na may binubuong kasunduang 
elektoral sina Sara at Bongbong Marcos nang magkita sila sa 
Cebu. Sa pag-uusap na ito, ipinahayag ni Sara ang suporta 
ng Hugpong ng Pagbabago--ang pangrehiyong partido 
na itinatag niya--sa kandidatura ni Marcos na tumatakbo 


KALKATAS 


Oktubre 2021 
TOMO 41 BILANG 10 


NILALAMAN 


Editoryal: Ilantad at biguin ang mga 
maniobra ni Duterte sa Eleksyong 2022 


3 Pang-aagaw sa lupa, neoliberalismo 
at pasismo ng estado, pumapatay sa masang 
magsasaka 


koi Pagdedepensa sa Lupang Paseco, 
lagumpay 


Baliktanaw bago ang Martial Law ng 
diktadurang Marcos 


Tugon ni Patnubay de Guia: Ano ang 
Climate Change? 


Bantay Karapatan 


Kilos protesta: Mga magsasaka sa 
TK, lumahok sa pagkilos sa Buwan ng mga 
Magsasaka 


Kultura: Papuri sa uring magsasaka 


Ang  KALATAS. ang opisyal ma 5 pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong 


Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng patnugutan ang mga mambabasa na 
mag-ambag sa pagpapahusay ng ating pahayagan. 
Magpadala ng mga komentaryo at mungkahi, balita at 


rebolusyonaryong karanasan na maaaring ilathala sa 


ating pahayagan. Ito ay tumatanggap ng mga liham 


O st.kalatas@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


sa: 


bilang presidente sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas na binuo 
ng mga pulitikong taga-suporta rin ni Duterte. Inihayag din ni BBM 
na nais niya sanang makatambal si Rodrigo Duterte subalit bukas pa 
rin siya kay Bong Go. 


Pumapabor kay Duterte ang pagkakawatak-watak ng 
reaksyunaryong oposisyon. Naghain ng sari-sariling kandidatura 
sina Isko Moreno (Aksyon Demokratiko), Manny Pacquiao (Promdi) 
atLeni Robredo (Independent) sa kabila ng mga pagsisikap na bumuo 
ng isang nagkakaisang oposisyong lalaban kay Duterte sa eleksyong 
2022 upang pigilan ang pagpapalawig at/o pagpapanumbalik ng 
angkanng mga diktador sa estado-poder. Pinaghihinalaang pinatakbo 
ni Duterte si Moreno upang hatiin ang boto ng oposisyon. Samantala, 
nagpapanggap naman si Ping Lacson (Partido Reporma) na “anti- 
administrasyon” para makabiyak pa ng boto mula sa oposisyon. 


Habang papalapit naman ang dedlayn para sa substitusyon ng 
mga kandidato sa Nobyembre 15, nagsasagawa ng lihim na mga 
aregluhan at kasunduan ang iba't ibang pampulitikang paksyon 
at angkan kung paano kapwa makikinabang at maghahati sa 
kapangyarihan sakaling manalo sa eleksyon ang sinuman sa kanila. 
Sa ganito namumutiktik ang mga posibilidad ng rigodon at tambalan 
ng iba't ibang pampulitikang angkan sa pagtakbo sa eleksyon. 


Kinundisyon din ni Duterte ang mga militar para sa kanyang 
pampulitikang ambisyon. Nagbanta siyang gagamitin ang mga ito 
kapag “nagkagulo” sa eleksyon. Sa esensya, pagpapahiwatig ito 
ng kanyang planong ipailalim ang eleksyon sa kontrol ng militar 
o paglikha ng senaryo na “no elections” hanggang sa ideklara 
ang Martial Law. Dagdag pa, nagsisilbi ang militar at pulis para 
gipitin at paslangin ang mga karibal niyang tradisyunal na pulitiko, 
progresibo at makabayang kandidato. Ipinag-utos niyang supilin 
ang mga ito sa tabing ng gera kontra iligal na droga at “kontra- 
terorismo”. Katunayan, militar mismo ang umaatake sa mga kritiko 
at progresibong partylist sa ilalim ng koalisyong Makabayan. Sa 
bisa ng Anti-Terrorism Law, pinararatangang “terorista” ang mga 
progresibong partylist sa layuning idiskwalipika sa eleksyon. 


Ang parating na eleksyong 2022, gaya ng mga nauna, ay panahon 
ng pag-igting ng ribalan at pag-aagawan ng mga naghaharing-uri 
sa kapangyarihan. Nag-uunahan silang kunin ang loob at suporta 
ng mga dayuhang kapitalista, malaking burgesya komprador at 
panginoong maylupa. Nakikipagpaligsahan silang makuha ang 
boto ng mamamayang Pilipino gamit ang pera, dahas, panlilinlang 
at pandaraya. Pinapanatili nila ang mga dinastiyang pulitikal sa 
kani-kanilang mga teritoryo upang makapaghari at ipatupad 
ang mga kalakarang naaayon sa kanilang interes. Sa Timog 
Katagalugan, lalahok sa eleksyon ang mga angkan ng Aguinaldo 
at Remulla (Cavite): Hernandez at Ejercito (Laguna): Mandanas 
at Recto (Batangas): Ynarez (Rizal), Suarez at Tan (Quezon): 
Sato, Gadiano, Mendiola at Villarosa (Mindoro Occidental): 
Umali, Dolor, Panaligan at Leachon (Mindoro Oriental): Velasco 
(Marinduque) at Alvarez, Abueg, Reyes at Socrates (Palawan). 


Nang itatag ang papet na republika sa Pilipinas, ininstitusyunalisa 
ng imperyalismong US ang reaksyunaryong eleksyon upang ikubli 
ang nagpapatuloy na dominasyon nito sa bansa. Sa kasaysayan, 
ang mga nahahalal na pinuno ng reaksyunaryong gubyerno ay may 
basbas ng US. Ngunit may banta sa dominasyon ng US sa Pilipinas 
dahil sa panghihimasok ng China. Nakikipagmabutihan si Duterte sa 
imperyalistang China na nagpapakita ng malaking interes sa bansa. 
Nauna nang ipinahayag ng China na hindi ito papayag na mawala si 
Duterte sa poder kaya may malaking posibilidad na manghihimasok 
din ito sa darating na eleksyon. 


Kumukulo ang galit ng sambayanan sa mga maniobra ng 


OKTUBRE 2021 


rehimeng Duterte na manatili 
sa kapangyarihan. Labis siyang 
kinasusuklaman sa kanyang mga 
krimen “mula sa kabi-kabilang 
pagpatay, laganap na korapsyon 
hanggang sa pagbebenta ng 
pambansang soberanya sa mga 
imperyalista. Sinisingil siya. sa 
kanyang mga pangakong napako 
kagaya ng pagpapatigil ng 
kontraktwalisasyon, pagbabalik 
ng pondong 5 coco levy sa mga 
magniniyog at iba pa. 8BB Ngayong 
pandemya, paulit-ulit siyang 
kinakalampag sa kriminal niyang 
kapabayaan sa  pagsansala sa 
lumalaganap na COVID-19, kawalan 
ng ayuda, pagsawalambahala 
sa mga manggagawang 
pangkalusugan at pagdarahop ng 
bayan sa kumunoy ng kahirapan. 


Nagngingitngit din ang taumbayan 
sa kasabwat nitong pamilya Marcos 
na walang kahihiyang nirerebisa 
ang kasaysayan at itinatanggi ang 
kanilang mga krimen. Tigas-mukha 
nilang pinalalabas na ang Martial Law 
ay bahagi ng “ginintuang pamana” 
ng amang Marcos at sinasalaula 
ang husga sa lansakang paglabag 
sa karapatang pantao sa panahon 
ng diktadurya. Pinakamasahol, 
ipinahayag nilang kalimutan na 
ng taumbayan ang malagim na 
kasaysayan. 


Tuntungan ng ambisyong elektoral 
ni BBM ang mga kasinungalingan 


na ang Martial Law ay “ginintuang 
taon ng kapayapaan at kaunlaran” 
at sa pamamagitan nito, binaklas ng 
diktador ang oligarkiya at napuksa 
ang korapsyon. Subalit ang totoong 
pamana ng yumaong diktador ay 
ang nakaw na yamang itinago ng 
pamilyang Marcos sa ibayong-dagat 
na siyang ginagamit sa mga luho 
ng kanyang angkan. Sa kanilang 
kasakiman, pinipilit pa nilang makuha 
ang ilang bahagi ng dinambong 
na pera. lto ang perang ginagamit 
para mailuklok si BBM sa poder at 
sa pagpapalaganap ng historical 
revisionism. Limpak-limpak na salapi 
ang ginastos nila upang manguna si 
BBM sa mga sarbey, gawing trending 
ang #BringBackMarcos, magmalinis 
at ipagkalat ang “mabubuting 
bagay” na nakamit ng kanilang 
angkan sa poder at iba pang pekeng 
balita at disimpormasyon. 8 8 Kung 
kaya, makatarungan lamang ang 
panawagan ng mamamayan na 
bawiin ang ninakaw na yaman ng 
mga Marcos. 


Hindi rin binuwag ni Marcos ang 
oligarkiya, kundi naglagay siya ng mga 
bagong oligarko karagdagan sa mga 
dati na hanggang sa kasalukuyan ay 
namamayagpag sa bansa. Kabilang sa 
mga ito ang pamilyang Zobel-Ayala, 
Lobregat, Enrile, Campos, Cojuangco, 
Disini, Virata at iba pa. 

Hindi na dapat pahintulutang 


mailuklok ang mga kasapakat ni 
Duterte at pati ang pamilya ng 


yumaong diktador na si Marcos. 
Dapat paigtingin ng mamamayang 
Pilipino ang kanilang pakikibaka para 
biguin ang mga pakana ng sabwatang 
Duterte at Marcos. lantad at 
batikusin ang historical revisionism 
ng rehimeng Duterte at ng mga 
Marcos. Papanagutin sila sa kanilang 
mga krimen sa bayan. 


Bigkisin n ang 58 8smalawak na 
sambayanang Pilipino upang 
lubusang ihiwalay ang pangkating 
Duterte at Marcos. Pasiglahin 
ang pakikipag-alyansa sa mga 
naliliwanagang pulitiko at tunay 
na lingkod-bayan. Himukin silang 
manindigan para sa mamamayan 
at batikusin si Duterte sa kanyang 
mga krimen. Magbuo sila ng mga 
plataporma na naaayon sa interes ng 
bayan. 


Gayunman, hindi dapat 
magpatangay sa. repormistang 
hanging dala ng eleksyon. Tanging 
ang 75B8S8Bs7pmBambansa demokratikong 
rebolusyon ang magluluwal ng tunay 
at ganap na panlipunang pagbabago. 
Paramihin at patatagin ang mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa at organo ng kapangyarihang 
pampulitika sa kanayunan dahil ito 
ang tunay na kumakatawan sa interes 
ng aping mamamayan. Puspusang 
makibaka upang ibagsak at wakasan 
ang bulok na sistema at palitan ng 
lipunang nagsisilbi sa interes ng 
sambayanan. 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Pang-aagaw sa lupa, neoliberalismo at pasismo ng estado, 
pumapatay sa masang magsasaka 


A!: masang magsasaka ang lumilikha ng pagkain ng bayan, subalit kailanman, hindi nasuklian ang malaki 
nilang sakripisyo at ambag sa lipunan. Ang masaklap, pinahihirapan pa sila ng mga neoliberal na patakaran 
at pasistang pang-aatake ng estado. Upang makapagbungkal ng lupa at mabuhay, kinakailangan nilang patuloy 
at puspusang lumaban kasama ng buong bayan. 


Magsasakang walang lupa 


Ugat ng kahirapan ng 
magsasakang Pilipino ang kawalan 
o kakulangan ng sariling lupang 
bubungkalin.. Hanggang ngayon, 
tatlo sa apat na magsasakang 
Pilipino ang walang sariling lupa 
o kulang sa lupang mabubungkal. 
Kalakhan ng lupang agrikultural 


OKTUBRE 2021 


ay kontrolado ng mga panginoong 
maylupa, burgesya kumprador at 
reaksyunaryong estado. 


Daantaon nang kahilingan ng 
mga magsasaka na mapasakanila 
ang lupang kanilang binubungkal. 
Nagdaan ang napakaraming mga 
programa sa repormang agraryo 
mula pa ng kolonyalismong 


Amerikano at ng mga nagpalit- 
palitang mga tutang rehimen 
ngunit bigo pa rin ang mga 
magsasaka sa kanilang inaasam na 
kahingian. Matapos ang pekeng 
reporma sa lupa ni Marcos sa 
ilalim ng PD2 at PD27, nagpatupad 
naman ang rehimeng Aquino ng 
Comprehensive Agrarian Reform 
Program (CARP). Umasa ang 


3 KALATAS 


maraming magsasaka ngunit sa 
kalaunan ay magiging malinaw na 
isa lamang pala itong instrumento 
para patuloy na mapagkaitan ng 
lupa ang mga magsasaka. Isa sa 
mga butas nito ang probisyon sa 
non-coverage, kung saan labas 
sa saklaw ng repormang agraryo 
ang alinman sa mga lupang may 
8-degree slope o dalisdis at mga 
lupang tatatakang para sa gamit 
komersyal o industriyal. 8 Dahil 
sa non-coverage, naging ligal 
ang hindi pamamahagi ng pitong 
milyon sa 12.4 milyong ektaryang 
taniman sa buong bansa. Sa Cavite, 
ginagamit ang non-coverage para 
pagkaitan ng karapatan ang mga 
magsasaka sa Lupang Kapdula, 
Javeliana at Ramos. Arbitraryong 
kinansela ng DAR ang notice of 
coverage sa mga lupaing ito kahit 
na matagal nang pinagsasakahan 
ang mga ito. 


Maanomalya rin ang mga 
ginawang pamamahagi ng lupa. 
Nabunyag ang modus ng DAR sa 
Palawan, kung saan ibinigay ang 
higit 2,000 ektarya ng Lupang 
Paseco at Pujalte sa 3,000 pekeng 
benepisyaryo. Kabilang sa 
mga binigyan ng lupa ang ilang 
opisyal ng militar at LGU habang 
pinalalayas ang mga lehitimong 
magsasakang nagbubungkal dito. 


Nabunyag din na 10.75 milyong 
magsasaka ang hindi isinama sa 
talaan ng saklaw ng repormang 
agraryo ng gubyerno. Kung may 
nakamit man ang CARP, ito ay ang 
pagpapadali sa pagkamkam ng 
mga lokal at dayuhang kapitalista 
sa lupa ng magsasaka para 
pagtayuan ng mga proyektong 
komersyal, residensyal, eko- 
turismo, at industriyal. 


Pagpatay sa agrikultura 


Atrasadong agrikultura ang 
kinahinatnan 7 ng 7 napakatagal 
nang kawalan ng lupa ng mga 
magsasaka. Maliitan ang 
produksyon at mababa ang 
produktibidad. Kakatiting 
lamang ang kita habang patung- 
patong ang gastos sa pagtatanim 
hanggang sa makaani. Sa ganito, 
nakukulong sa siklo ng utang ang 
mga kasama habang ang iilan na 


4 KALATAS 


may sariling lupa ay nanganganib 
na mawalan. 


Bingi at inutil ang rehimen 
pagdating sa ayuda sa mga 
magsasaka. Wala na ngang 
programa para sa reporma sa 
lupa, konsistente ang rehimeng 
Duterte sa pagbabawas sa badyet 
ng sektor sa agrikultura, at nitong 
huli, tuluyan nitong tinanggal 
sa badyet ng 2022 ang ayudang 
pantugon sa pandemya para sa 
mga magsasaka. 


Imbes na bunutin sa ugat 
ang problema, sinangkalan pa 
ng reaksyunaryong 7 gubyerno 
ang kawawang kalagayan ng 
agrikultura upang itulak ang mga 
neoliberal na patakarang lalong 
nagpapahirap sa mga magsasaka 
at unti-unting nagpapabagsak sa 
industriya ng agrikultura sa bansa. 


Sa huling limang taon 
ipinatupad ng gubyernong Duterte 
ang higit na liberalisasyon sa 


sektor ng agrikultura 
alinsunod sa 
Agreement on 


Agriculture ng GATT- 
WTO. Isinabatas ang 
Rice Tariffication 
Law (RTL) noong 
Pebrero 2019 na 
ipinangalandakang 
solusyon sa mahal 
na bigas. Sa aktwal, 
bumaha ng imported na 
bigas sa pamilihan na 
nagpabagsak sa presyo ng 
palay hanggang sa PI10- 
13/kilo. Bigo rin ang RTL 
na ibaba ang presyo ng 


bigas dahil nananatili ang kontrol 
ng rice cartel sa pamilihan. 


Nang lumaganap ang African 
Swine Fever at nalipol ang mga 
baboy, inilabas ang Executive 
Order 128 noong Pebrero 2021 
na nagpalaki nang apat na beses 
sa pinahintulutang bolyum ng 
imported ma karneng baboy. 
Lumobo tungong 389,000 MT 
ang inangkat na karneng baboy 
sa panahong Enero-Agosto 2021 
at sumirit ang presyo nito sa 
merkado nang hanggang P400/ 
kilo. 


Sa industriya. ng. asukal, 
umaalingasaw ang  kutsabahan 
ng mga import-export trader at 
Sugar Regulatory Administration 
(SRA) para sa higanteng kita 
kapalit ng pagkalugi ng mga 
nagtatanim ng tubo. Iniuutos ng 
SRA ang pag-eeksport ng asukal 
kahit na maliit ang kita rito ng 
mga lokal na prodyuser, habang 


OKTUBRE 2021 


hinahayaang mag-import ang mga trader ng asukal sa 
napakamurang halaga. 


Dagdag problema ang sabwatan ng mga 
burukrata at dayuhang kapitalista sa smuggling ng 
mga produktong agrikultural. Halimbawa nito ang 
pagdagsa ng smuggled na carrots galing China na 
halagang P25/kilo lamang kumpara sa P50/kilo ng 
carrots galing sa Cordillera. Bunsod nito, halos walang 
kumpetisyong nagaganap dahil luging-lugi sa tuwina 
ang mga nagtatanim ng carrots sa bansa. 


Pinapatay ang kabuhayan ng mga magsasaka sa 
nagpapatuloy na pagkatali ng lokal na agrikultura sa 
dikta ng imperyalismo. Sa liberalisasyon ng palay, 
nawalan ng P84.8 bilyong kita ang mga magsasakang 
Pilipino noong 2019 pa lamang. Matindi namang 
dagok sa mga magniniyog ang pagsulpot ng iba't 
ibang tipo ng plant-based oil sa pamilihan tulad ng 
palm oil at soybean. Dahil sa kumpetisyon, bumaba 
ang demand mula sa labas ng bansa kaya't apektado 
ang presyo ng kopra na isa sa pangunahing pang- 
export ng Pilipinas. Sa Quezon, halos tatlong taon 
nang napako sa P10-12/kilo ang presyo ng kopra na 
dati'y umaabot ng P30/kilo. 


Lugi na nga ang magsasaka, nadagdagan pa ito ng 
pinsala ng mga kalamidad at tigil-hanapbuhay dahil 
sa pandemya. Sa tindi ng kanilang kahirapan, tiyak na 
hindi kakayanin ang napakamahal na presyo ng mga 
bilihin tulad ng bigas na P38/kilo ang pinakamura. 
Kahit ang datos ng reaksyunaryong gubyerno, 
na kinuwenta gamit ang napakakonserbatibong 
estadistika sa poverty incidence, ay nagsasabing 
doble ang dinaranas na kahirapan ng mga magsasaka 
kumpara sa buong bansa. 


Mariing nilalabanan ng masang magsasaka 
ang rehimeng Duterte na nagsadlak sa kanila 
sa pinakamasahol na kalagayan. Sinagot ito ng 
rehimen ng matinding panunupil na ikinubli sa gera 


Pagdedepensa sa Lupang Paseco, 
tagumpay 


Matagumpay na dinepensahan ng mga magsasaka 
ng Lupang Paseco sa Coron, Palawan ang kanilang lupa 
laban sa pagpapalayas at pang-aagaw ng Provincial 
Agrarian Reform Office (PARO) nitong Setyembre. 
Pinangunahan ng Alyansa ng mga Magsasaka at 


Mamamayan sa Yulo King Ranch Paseco Farmers 
(ALMMA-YKR) ang pakikibaka para sa karapatan sa lupa. 


Napag-alamang maanomalya ang instal/ment ng mga 
Certificate of Land Ownership Award (CLOA) sa Lupang 
Paseco dahil karamihan ng pangalan sa listahang hawak 
ng PARO ay mga indibidwal na kilalang nagbebenta ng 
lupa, mga nakatira sa ibang probinsya, mga militar at 
opisyal ng opisina ng agrikultura at PARO sa lalawigan. 
Pinakamasahol, wala sa listahan ang pangalan ng mga 


OKTUBRE 2021 


kontra-terorismo. Aabot sa 333 ang magsasaka't 
manggagawang bukid na pinatay ng rehimeng 
Duterte. Daan-daan ang ginipit at sapilitang pinasuko 
bilang mga kasapi diumano ng BHB.  Dislokasyon 
sa kabuhayan, trauma at pinsala sa ari-arian ang 
pinagdusahan ng mga biktima ng pambobomba, 
panganganyon at iba pang atake sa mga komunidad. 


Sa kabila nito, nagpapatuloy at umiigting ang 
pakikibakang magsasaka. Namamalas ang kanilang 
determinasyon sa matatagumpay na barikada laban 
sa pagpapalayas, kilusang okupasyon at mga anyo ng 
kooperasyon habang may pandemya. Higit sa lahat, 
paparaming magsasaka ang lumalahok sa rebolusyon 
upang itransporma ang bulok na lipunan at kamtin 
ang kanilang demokratikong interes at kahilingan. 


Papalaking importasyon ng pagkain sa ilalim ni 
Duterte 


Tumaas ang import dependency ratio o porsyento 
ng pagsandig sa importasyon para tugunan ang 
pangangailangan sa pagkain ng bansa sa unang tatlong 
taon ni Duterte. 


[Galunggong [o4 |ang. 


#Bago ang paglaganap ng ASF 


aktwal na nakatira at nagsasaka sa Lupang Paseco kaya 
pilit silang pinalalayas. 


Noong 2018 pa nagsumite ang mga magsasaka ng 
Lupang Paseco ng Petition for Inclusion. Tinanggihan 
ang petisyong ito ng Department of Agrarian Reform 
(DAR) ngunit hindi ipinaalam sa mga magsasaka. 
Ipinaabot na lamang ito sa panahong pinalalayas na sila. 


Kinakamkam ang Lupang Paseco para sa negosyo ng 
mga opisyal ng PARO na si Daisy Magbanua at Municipal 
Agrarian Reform Office (MARO) na si Herman Genaro. 
Nauna na nilang ibinenta ang ibang bahagi ng Lupang 
Paseco sa mga dayuhang negosyante. 


Nananawagan ang ALMMA-YKR sa DAR na gumawa 
ng agarang aksyon pabor sa mga magsasakang tunay na 
nagmamay-ari at nagsasaka sa Lupang Paseco. Iginigiit 
din nilang dapat panagutin sina Magbanua at Genaro sa 
maanomalya at anti-magsasakang pamamahagi ng 
CLOA. 


5 KALATAS 


SERYE 


Una sa serye ng mga artikulo hinggil sa Martial Law sa ilalim ng diktadurang US-Marcos | 


#NeverAgain 


Tumpak at napapanahon ang mga katagang itong 


isinatitik ng makabayang manunulat, dramaturgo 
at aktibistang si Bonifacio Ilagan sa kanyang akdang 
“Alingawngaw: Ang Southern Tagalog 10”, ang istorya 
hinggil sa sampung aktibista sa Timog Katagalugan" na 
sapilitang dinukot ng mga armadong pwersa ng estado 
noong 1977, pinaniniwalaang tinortyur, ginahasa ang 
mga kababaihan at saka pinatay. Biktima sila ng isa sa 
maituturing na pinakamalagim na yugto ng kasaysayan 
ng Pilipinas, ang panahon ng Martial Law ng diktadurang 
Ferdinand Marcos. Ngunit hanggang sa ngayon, 44 taon 
na ang nakalilipas, hindi pa natatagpuan ang bangkay 
ng pito sa kanila. Mas masakit at nakapagngangalit 
laluna para sa pamilya ng mga biktima ang tila ba 
pagmamaniobra ng mga natitirang Marcos para 
rebisahin at ganap na baligtarin ang kasaysayan, at 
tuluyang ibaon sa limot ang pangyayari sa kanilang mga 
kaanak. Ang patuloy na sigaw ng mga kaanak ng ST10 
at ng libu-libo pang biktima ng Martial Law ni Marcos: 
“hindi na dapat maulit pa ang lagim na ito, dapat 
managot at hindi na dapat makapanumbalik ang mga 
Marcos sa kapangyarihan!” 


Ang krisis na dulot ng pagkaluklok ni Marcos sa 
Malacatfiang 


Tinalo ni Ferdinand Marcos si Diosdado Macapagal 
noong eleksyong 1965 at muling naluklok sa 
pagkapangulo noong 1969 laban kay Sergio Osmefa 
Jr. ng Liberal Party. Mula nang manungkulan, naging 
pinakaepektibong papet ng imperyalismong US ssi 
Marcos at subok na kontrarebolusyonaryo. 


Sa unang termino pa lamang ni Marcos, binangkrap 
na niya ang ekonomya ng bansa. Higit niyang 
ibinuyangyang sa dayuhang pandarambong ang likas- 
yaman at malalawak na lupain ng bansa at iginawad ang 
samu't saring insentibo sa mga dayuhang korporasyon 
tulad ng kaluwagan sa pagbubuwis. Itinayo ang mga 
export processing zone (EP7) sa Bataan, Baguio City, 
Cebu, Cavite, at iba pa na nagsilbing permanenteng 
teritoryo sa ekonomya ng dayuhang monopolyo na 
hindi saklaw ng mga batas sa pagbubuwis sa Pilipinas at 
nagtatamasa ng mga karagdagang pribilehiyo tulad ng 


1 ST10: Rizalina Ilagan, Jessica Sales, Gerry Faustino, 
Ramon Jasul, Cristina Catalla, Modesto Sison, Salvador 
Panganiban, Emmanuel Salvacruz, Virgilio Silva, Erwin dela 
Torre 


6 KALATAS 


Baliktanaw bago ang Martial Law ng 
diktadurang Marcos 


“Ang lahat ng hindi nakakaalala ng nakaraan--at matuto sa mga aral nito--ay 
hindi makalilikha ng kanilang sariling kinabukasan. Kung wala ang mga alaala at 
aral ng nakaraan, habambuhay silang magiging alipin.” 


pagbabawal ng pag-uunyon at pagwewelga sa loob ng 
mga EPZ. 


Binuhusan nito ng napakalaking pondo ang 
pagtatayo ng mga obras publikas, mga gatasang 
dambuhalang proyekto tulad ng Chico Dam at ang di 
pinakinabangang Bataan Nuclear Power Plant at iba 
pang proyektong “pampaganda” at di-produktibo-- 
sukdulang mademolis, bakuran o kaya'y gibain ang mga 
komunidad ng mga maralitang lungsod. Ibayong lumaki 
ang gastos para sa luho, pagtatayo ng mga asukarera, 
pagbubukas ng mga minahan at ispekulasyon sa mina. 
Para patuloy na makautang sa mga dayuhang bangko, 
muling ibinaba ng rehimeng Marcos ang halaga ng piso. 
Bunga nito, lumobo ang utang ng Pilipinas at sumirit 
pataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. 


Sadlak sa kahirapan at ibayong naghihikahos ang 
mamamayang Pilipino, bahagya lamang na itinaas ng 
ilang piso ang minimum na sahod ng mga manggagawa 
kaya hindi sila makaagapay sa ibayong pagtaas ng mga 
bilihin. Paparami rin ang bilang ng mga manggagawang 
nawawalan ng trabaho bunga ng pagsasara ng ilang 
mga kumpanya at/o pagbabawas ng mga manggagawa. 
Lumaganap ang pangangamkam ng lupa ng mga 
magsasaka sa pagkakatayo ng mga EPZ at minahan sa 
iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pagtatapos ng dekada 
"60, halos araw-araw na sumisirit ang presyo ng mga 
produktong petrolyo bagay na lalong nagpasirit ng 
implasyon sa buong kapuluan. Walang maibuhos na 
pondo ang gobyerno sa mga pampublikong paaralan 
at pamantasan pero busog na busog ang mga kroni ni 
Marcos. 


Pipi't bingi rin si Marcos habang parang baboy- 
ramong pinagbabaril ang mga Pilipino sa mga base 
militar ng US sa bansa. At masahol pa, kapalit ng ilang 
dolyar, isinubo ng rehimen ang mga sundalong Pilipino 
sa gera ng pananakop ng US sa Byetnam sa pagkakabuo 
ng PHILCAG (Philippine Civic Action Group). Kasabay 
nito, pinatigas ni Marcos ang kontrol sa reaksyunaryong 
militar sa pagtatalaga sa malalapit na kamag-anak sa 
tuktok nito tulad ni Gen Fabian Ver, hepe ng AFP at Gen 
Fidel Ramos, hepe ng PC-INP. Kaalinsabay binubusog 
ni Marcos ng limpak-limpak na suhol at promosyon 
ang mga halimaw niyang opisyal militar para bilhin ang 
personal na katapatan sa kanyang paghahari. 


OKTUBRE 2021 


ab a 


AihabY af PG 


L 


: VS Kabataw " 
sa 
N 


F 


Ang lumalakas na kilusang kabataan at muling 
pagtatayo ng PKP 


Bunga ng dustang kalagayang ito, tumindi ang 
diskuntento sa hanay ng mamamayang Pilipino. 
Sumigla ang mga aksyong protesta sa pangunguna ng 
mga kabataang estudyante na nagsimulang maggiit ng 
kanilang mga hinaing laban sa mataas na matrikula, 
bulok na mga pasilidad at panggigipit ng mga 
pamantasan sa malayang pamamahayag at kalayaang 
akademiko. Kalaunan, tumungo at nakipamuhay sila sa 
mga komunidad ng manggagawa, magsasaka at maralita 
para alamin ang kanilang kalagayan at makipag-aralan 
rin sa kanila. Sa higit na pagkamulat sa kalagayan ng 
lipunang Pilipino, patuloy silang nag-aral at naghanap ng 
solusyon sa nakikita nilang problema ng imperyalismo, 
pyudalismo at burukrata-kapitalismo, ang tatlong salot 
ng lipunang Pilipino. 


Lumaganap ang mga diskusyon hinggil sa mga aral 
ng Marxismo-Leninismo at Kaisipang Mao Zedong 
sa loob at labas ng mga pamantasan. Kritikal nilang 
pinag-aralan ang kasaysayan ng magiting na pakikibaka 
ng mamamayang Pilipino mula pa noong panahon ng 
kolonyalistang Espanyol. Nakita nila ang kahalagahan 
ng pagkakaroon ng isang partidong magbibigkis sa 
pakikibaka sa buong bansa na tatangan ng pinakamatalas 


OKTUBRE 2021 


na linyang tumpak para ibagsak ang mga salot ng 
lipunang Pilipino. At noon ngang Disyembre 26, 1968 
muli nilang itatatag ang Partido Komunista ng Pilipinas 
sa gabay ng Marxismo-Leninismo-Kaisipang Mao Zedong 
at pangunahing magsusulong ng armadong pakikibaka 
sa pamamagitan ng isang matagalang digmang bayan. 
Para magawa ito, makalipas lamang ang ilang buwan, 
itinatag nila ang Bagong Hukbong Bayan noong Marso 
29, 1969. Lalong sumigla ang mga kilusang masa sa 
pamumuno ng PKP sa pagtatapos ng dekada '60. 


Ang First Quarter Storm at ang lumalakas na panawagan 
ng rebolusyon sa buong bayan 


Dumaluyong sa walang katulad na sigwa ng mga 
demonstrasyon, martsa at mga kongresong bayan ang 
patriyotikong kilusang masa sa pagpasok ng dekada 
'70. Isa itong kilusang propaganda at rebolusyong 
pangkultura para sa digmang bayan upang kamtin ang 
pambansang pagpapalaya at demokrasyang bayan. Ang 
mga protestang ito na nilahukan ng daan-libong mga 
manggagawa, magsasaka, kabataan, mga progresibo't 
makabayang intelektwal ang sumambulat sa mga 
lansangan ng Maynila mula Enero hanggang Marso ng 
1970, na tinaguriang First Quarter Storm. Parang apoy 
itong kumalat sa mga mayor na syudad at kabayanan 
sa buong bansa. Walang-takot na hinarap ng mga 
aktibistang sawa na sa pang-aapi at pagsasamantala 
ang anumang karahasang ihahambalos sa kanila ng 
mga pulis, METROCOM, PC at mga sundalo ni Marcos 
sa bawat pagkilos. Ang kanilang sigaw: rebolusyon o 
digmang bayan! 


Ipinamalas ng First Quarter Storm ang malawakang 
disgusto ng mamamayang Pilipino sa rehimeng Marcos 
at ginagawang pagpapakapapet sa imperyalismong US. 
Higit nitong pinaalab ang damdamin ng mamamayang 
Pilipino na magiging daan sa mabilis na paglakas ng 
rebolusyonaryong pakikibakang pinamumunuan ng 
PKP, bagay na nagpabagabag at yumanig sa istabilidad 
ng rehimeng US-Marcos sa estado poder. MHabang 
nagpapatuloy ang mga protestang bayan, panay din 
ang buladas ni Marcos hinggil sa umano'y pakanang 
destabilisasyon ng mga komunista sa kanyang rehimen, 
bagay na hindi umano niya pahihintulutan. Pero ang 
totoo, natatakot si Marcos sa lumalakas na diskuntento 
at panawagan ng mamamayan na ibagsak ang kanyang 
paghahari at pangungulimbat. 


Ang Plaza Miranda Bombing, suspensyon ng Writ of 
Habeas Corpus at pekeng Enrile ambush 


Agosto 21, 1971, niyanig ng pasabog ng dalawang 
granadang inihagis sa entablado ng Plaza Miranda ang 
miting de avance ng Liberal Party, ang kalabang partido 
ni Marcos. Siyam ang namatay at 95 ang sugatan. 
Kabilang sa mga nasugatan ang mga lider ng oposisyon 
na sina Senador Jovito Salonga, Eddie Ilarde at Eva 
Estrada-Kalaw at iba pang kilalang nasa oposisyon laban 
sa rehimeng Marcos. Ibinintang ito ni Marcos sa PKP at 
lumalakas na kilusang masa. 


Kagyat na sinuspindi ni Marcos ang karapatan sa 


7 KALATAS 


writ of habeas corpus na nagbukas sa walang habas 
na pang-aaresto nang walang mandamiento de aresto 
sa lahat ng tumutuligsa at lumalaban sa kanyang 
rehimen, na mga tinatatakang kaaway ng estado. Sa 
basbas ng imperyalistang US, pinaigting ni Marcos ang 
militarisasyon at malawakang binuo ang mga yunit sa 


“kontra-insurhensya”. 


Ngunit mas maraming Pilipino ang hindi naniwala 
na kagagawan ng Partido ang pambobomba kung kaya't 
kailangang itanghal ng rehimen ang dramang “ambush 


TUGEN 


NI PATNUBAY DE GUIA 


me” sa noo'y Defense Secretary niyang si Juan Ponce 
Enrile noong Setyembre 22, 1972 at ibinintang rin sa 
PKP. Matapos nito, iaanunsyo na ni Marcos na nasa 
ilalim na ng Martial Law ang buong kapuluan noong 
Setyembre 23 ng nasabing taon. 


Mula sa panahong ito, hindi na makapaghahari sa 


dating paraan ang buong naghaharing sistema kasama 


ang mga palamuti ng mga burges na liberal na institusyon 
at proseso. Hindi na maayos sa mapayapang paraan ang 
kanilang alitan. 


Ano ang climate change? Bakit 
ang mga imperyalista ang dapat 
panagutin sa climate change? 


M2 malalakas at mapaminsalang mga bagyo, madalas na pag-iral ng El Niho at La Nifa, mas matinding 
init, mahahabang tagtuyot at malawakang pagbaha sa maraming lugar--ito ang kinakaharap ngayon ng 
mamamayang Pilipino at iba pang mamamayan ng daigdig dahil sa penomenon na climate change o pagbabago 
ng klima ng mundo. Indikasyon nito ang mas mahahabang tag-init at tag-ulan sa mga tropikal na bansa. Ang 
ibang bansa na may apat na panahon ay nakararanas din ng pagbabago sa haba ng kanilang tag-init, tagsibol, 


taglagas at mas matinding taglamig. 


Ang climate change ay ang 
pagbabago sa. kundisyon ng 
panahon na resulta ng mga 
pagbabago sa temperatura ng 
daigdig. Dalawa ang sanhi ng 
pagbabago ng klima. Una, ang mga 
normal na aktibidad ng kalikasan 
tulad ng pagbabago sa aktibidad 
ng mga bulkan o pagbabago sa init 
na dulot ng araw. Pangalawa, ang 
mga aktibidad ng tao na sumisira 
at nagdudulot ng polusyon sa 
kapaligiran. Sa dalawang ito, ang 
pagwasak at polusyon sa kapaligiran 
ang higit na nagpapabilis sa climate 
change sa mga nakaraang taon. 


Nagbabago ang klima dahil 
sa pag-init ng daigdig o global 
warming. Napipigilan ng tinatawag 
na greenhouse gases (GHG) 
tulad ng carbon dioxide (CO2) at 
methane na mula sa mga fossil 
fuel ang paglabas ng sikat ng araw 
sa mundo papunta sa kalawakan. 
Bumibilis din ang pagnipis ng ozone 
layer na sumasala ng ultraviolet 
radiation mula sa sikat ng araw na 
pumapasok sa mundo bunga ng 
polusyong industriyal. B8 Nagiging 
mabilis ang pag-init ng mundo na 
siyang nagpapabago sa galaw ng 


8 KALATAS 


hanging nagdudulot ng malalakas 
at madadalas na mga pag-ulan at 
bagyo. Mabilis ring natutunaw ang 
malalaking tipak ng yelo sa ilang 
bahagi ng mundo na nagdudulot ng 
pagtaas ng tubig sa mga karagatan 
na nagpapalubog sa mga eryang 
kostal. 


Taliwas sa pinalalabas ng mga 
imperyalista, hindi purong natural 
na.” penomenon ang climate 
change. Ang mga imperyalista 
ang pangunahing may kagagawan 
ng global warming dahil sa 
walang tigil na pangwawasak at 
pandarambong sa kalikasan, sa 
ngalan ng dambuhalang tubo, na 
humantong sa pagbabago ng klima. 
Sila ang dapat sisihin at panagutin 
sa pagtindi ng mga pinsala at 
pagkawasak sa buhay, ari-arian 
at kabuhayan ng mamamayan sa 
daigdig resulta ng pagbabago ng 
klima sa mundo. 


Ang pagkawasak ng kapaligira't 
kagubatan at ang pagsunog ng 
fossil fuel bilang pangunahing 
pinagkukunan ng enerhiya ang 
pinagmumulan ng pagdami ng mga 
GHG lalo na ang carbon dioxide at 
methane na nagdudulot ng global 


warming. Sa mga abanteng bansa 
nagmumula ang malaking bolyum 
ng mga GHG na ito na ibinubuga 
ng dambuhalang mga industriya at 
maduming teknolohiya sa power 
generation. Sa buong daigdig, ang 
US, China at mga bansa sa Europa 
ang pangunahing mga bansa na 
pinagmumulan ng GHG at polusyon. 
Sa ngayon nauungusan na ng 
China ang US sa pinakamalaking 
nagbubuga ng GHG. Tinatayang 
umaabot na sa 57 porsyento ang 
global emission ng GHG sa buong 
daigdig noong 2019. Aabot sa 67.8 
porsyento dito ang industrialized 
country emissions ng mayayamang 
bansa. 


Bagama't nanggagaling sa 
mga imperyalistang bansa ang 
kalakhan ng GHG, mas bulnerable 
naman ang mahihirap na bayan 
sa epekto ng climate change. 
Iniinda ng mahihirap na bayan ang 
mga pagbaha dahil sa malalaking 
bolyum ng buhos ng tubig ulan 
mula sa napakalakas na hambalos 
ng mga bagyo at maging sa 
panahon ng tag-ulan ay naruon ang 
mga pagbaha o pagtaas ng lebel ng 
tubig tulad ng nangyayari sa ating 


OKTUBRE 2021 


bansa. Samantala, sa ibang panig 
ng daigdig, lalo na sa kontinente ng 
Africa, matatagal na tagtuyot ang 
nararanasan ng mamamayan doon. 


Nagbabago ang padron ng 
kalikasan kaya apektado ang 
mga karagatan at kagubatan na 
pinagmumulan ng pagkain at 
kabuhayan. Halimbawa nito ang 
bansang Pilipinas na napakaliit 
lamang ng kontribusyon sa GHG 
(0.396) ngunit tinukoy na isa sa 
sampung bansang pinakabulnerable 
sa epekto ng mga kalamidad 
na kaakibat ng climate change. 
Patunay nito ang pagkakatala ng 
Pilipinas sa Global Climate Risk 
Index bilang ikaapat sa buong 
mundo na apektado ng matitinding 
kalamidad dulot ng pagbabago sa 
panahon. Pinangangambahan ang 
pagtaas ng tubig sa Manila Bay nang 
12.3 mm kada taon dahil lalamunin 
ng tubig ang mga siyudad sa 
Metro Manila. 
Nasa panganib 
ang buhay at 
kabuhayan 
ng halos 
kalahati ng 
populasyon 
sa bansa dahil 
sa patuloy na 
pagtaas ng tubig. 


ldinadaing naman 
ng mga magsasaka 
sa kanayunan 
ang mahahabang 
panahon ng tagtuyot 
na nakaaapekto 
sa. kanilang BB 83mga 
pananim. Sa Quezon, 
pininsala ng mahabang 
tagtuyot. ang mga 
pananim na. niyog 
na lalong nagpaliit sa 
kanilang kita. Nagdurusa 
rin ang agrikultura sa 
CALABARZON na laging 
napipinsala ng. “mga 
bagyo. Sa pananalanta 
ng Bagyong Jolina nitong 
Setyembre, P299 milyon 
ang inabot na pinsala 
sa agrikultura 
sa bansa, 
kabilang ang 


OKTUBRE 2021 


CALABARZON. 


Sinisisi ng 757 s“reaksyunaryong 
gubyerno at mga naghaharing-uri 
sa Pilipinas ang mga maralita sa 
paglala ng epekto ng kalamidad. 
Anila, hindi matigil-tigil ang mga 
pagbaha sa Kamaynilaan at iba 
pang lungsod dahil sa pagtatapon 
ng basura ng mga naninirahan 
sa tabi ng estero. Sa kanayunan, 
sinisisi naman ang malilit na 
mag-uuling at magkakaingin sa 
diumanong pagkawasak ng mga 
kagubatan na kung tutuusi'y tira- 
tirahan na lamang ng dambuhalang 
pagtotroso at napakaliit na bahagi 
lamang kumpara sa  kinakalbo 
at ginigibang puo-puong libong 
ektaryang kagubatan ng malalaking 
konsesyon” sa pagtotroso at 


pagmimina. 
Pilit na ikinukubli ng mga 
naghaharing-uri ang tunay na 


dahilan ng mga 
sakuna--ang 


pandarambong sa likas na yaman, 
walang habas na pagwasak sa 
kalikasan dulot ng mapaminsalang 
pagmimina, malakihang pagtotroso 
at. polusyong industriyal BB sa 
kapaligiran kapalit ng pagkakamal ng 
labis na tubo ng iilang naghaharing- 
uri. Ito ang resulta ng makauring 
sabwatan ng mga imperyalista, 
malalaking 7595ihurgesya-kumprador, 
asendero at burukrata-kapitalista 
na deka-dekada nang nakikinabang 
sa likas na yaman ng bansa. 


Pag-aari. at. may malaking 
sapi sila sa mga multinasyunal 
na kumpanya sa pagmimina 
at pagtotroso na malawakang 
nagwawasak sa kagubatan at 
kabundukan. Nagdudulot ang 
operasyon ng malalaking kumpanya 
ng matitinding baha, pagguho ng 
lupa, mahahabang panahon ng 
tagtuyot at pagkaiga ng mga ilog. 
Ang pagkaubos ng mga kagubatan 
ay magreresulta sa pagpapakawala 
ng mas maraming carbon dioxide 
sa atmospera, dahilan para lumala 
ang global warming. 


Hindi dapat isipin na ang 
agresibong pagbabago sa klima na 
nagdudulot ng malulubhang sakuna 
ay mga simpleng natural na 
mekanismo ng kalikasan lamang. 
Mas malaking bahagi sa resulta ng 
climate change ang mismong 

naturalesa ng mga imperyalistang 
bansa na wasakin ang natural na 
balanse ng kalikasan sa ngalan 
ng pagpapalaki ng tubo at kita. 

Upang mapanatili ang pagkamal 

ng labis-labis na tubo, 

malubhang inaabuso ng mga 
imperyalistang bansa ang 
pagpiga ng yaman mula sa 
kalikasan at pambansang 
patrimonya ng mga neokolonya 
at atrasadong mga bayan nang 
hindi man lamang isinasaalang- 
alang ang malulubhang 
pinsalang maaaring idulot nito 

sa mamamayan ng mundo. 


9 KALATAS 


BANTAY KARAPATAN 


bi 

N Mariing kinondena 
ng mamamayan ng 

Timog Katagalugan ang walang 


puknat na focused military 
operations (FMO) at retooled 
community 8 support. program 


operations (RCSPO) ng AFP-PNP. 
Naghahabol ang mga sundalo at 
pulis sa rehiyon na kamtin ang 
kanilang hibang na target na 
lipulin ang BHB bago matapos ang 
termino ng diktador na si Duterte. 


Mindoro. Naglunsad ang 203rd 
Infantry Brigade (IBde) at PNP- 
MIMAROPA ng panibagong bugso 
ng FMO at RCSPO ngayong Oktubre 
na sumaklaw sa mga bayan ng 
Gloria, Bansud, Bongabong, 
Roxas, at Mansalay sa Oriental 
Mindoro: at Rizal at San Jose sa 
Occidental Mindoro. Kinatangian 
ang operasyon ng mararahas 
na interogasyon at paulit-ulit 
na panggigipit sa mga sibilyang 
pinagbibintangang BB sangkot sa 
rebolusyonaryong kilusan. 


Walang puknat na ginalugad 
ng mga berdugong tropa ang 
limang bayan ng Oriental 
Mindoro. Nagsipagtayo ng mga 
kampo ang mga pwersang pang- 
RCSPO sa ilang pamayanan sa 
Brgy. Lisap sa Bongabong at 
Brgy. Panaytayan sa bayan ng 
Mansalay sa tabing ng pagbibigay 
ng “mga pekeng proyektong 
pangkabuhayan. Subalit sa 
halip na kaluwagang pangako sa 
mamamayan, naglunsad ang mga 
berdugong tropa ng malawakang 
interogasyon, pagbabanta, 
pananakot at intimidasyon at 
panggigipit sa populasyong sibilyan 
sa mga nasabing pamayanan. 
Sa tindi ng nilikhang teror ng 
mga militar, nagpakamatay ang 
isang katutubong Buhid sa Brgy. 
Lisap matapos ang mabalasik na 
interogasyon ng mga sundalo. 


Para kontrolin ang populasyon 
sa mga nasabing bayan, naglatag 
ang mga militar at pulis ng 
ilang suson ng mga checkpoint 
o population control points sa 
national highway ng mga bayang 
saklaw ng FMO. ligal itong 


10 KALATAS 


Pananalasa ng FMO at RCSPO sa TK 


nanghalughog ng mga gamit sa 
loob ng mga sasakyang nagdaraan 
na nagdulot ng malaking perwisyo 
sa mga Mindorefo. 


Nililigalig din ng FMO ang mga 
residente ng Brgy. Monteclaro, San 
Jose at mga barangay ng Manoot 
at Pitogo sa Rizal sa Mindoro 
Occidental. Nagbabahay-bahay 
ang mga berdugong tropa sa 
umaga upang mag-imbestiga at 
sa gabi naman ay ginagapang ang 
tahanan ng mga sibilyan upang 
patuloy na takutin at gipitin. Sa 
Brgy. Monteclaro, isang buntis ang 
naagasan dahil sa matinding takot 
at sikolohikal na stress na idinulot 
ng iligal na paghahalughog ng mga 
nag-ooperasyong sundalo at pulis 
sa kanilang tahanan. 


Palawan. Nanalasa ang FMO ng 
3rd Marine Brigade (MBde) sa 
pangunguna ni Col. Jimmy Larida sa 
Brgy. Tinitian, Roxas noong Oktubre 
12 kung saan pinakahuling biktima 
sa kampanyang pwersahang 
pagpapasuko ang mga magsasaka, 
pati ang dalawang menor de edad 
at isang bata. 


Sa paghahabol ng mga opisyal ng 
3rd MBde ng malaking pera mula sa 
pondo ng PPTF-ELCAC, isinagawa 
nito ang todo-todong panggigipit 
at interogasyon sa mamamayan 
ng Brgy. Tinitian. Hindi pinatawad 
sa interogasyon maging ang mga 
menor de edad kabilang ang isang 
9-taong gulang na bata. Walang 
kahihiyang iprinisenta sa midya 
ang mga inosenteng kabataan 
na nag-eedad ng 14 at 16 taong 
gulang na diumano ay mga “NPA 
fighter”. Malinaw na paglabag ito 
sa internasyunal na makataong 
batas hinggil sa pagrespeto at 
paggalang sa karapatan ng mga 
bata at pagsangkot sa mga ito sa 
digmaan. 


Pinabulaanan naman ng 
Bienvenido  Vallever. Command 
(BVC)-BHB Palawan ang 
pinapakalat ng 3rd MBde na 


nagrerekrut ang BHB-Palawan ng 
mga menor-de-edad at buntis pa 
na kabataang kababaihang “NPA 


fighters” sa Brgy. Tinitian. 


Samantala, kinulimbat ng 3rd 
MBde ang P15,000 “pabuya” 
sa bawat “NPA surrenderee”. 
Binigyan lamang ang mga biktima 
ng bigas, sardinas, noodles at tig- 
limang daang piso at matapos 
ay pinapirma sa papel bilang 
“voluntary surrenderee”. 


Hinalughog din ng mga sundalo 
ang mga bahay ng magsasaka 
sa Sitio Karatong sa nasabing 
barangay nang walang ipinakitang 
search warrant. at.” walang 
pakundangan pa nilang sinira ang 
mga nakasakong palay. 


Batangas. Noong Oktubre 11, 
pumasok ang isang kumpanyang 
sundalo sa Sitio Guang, Brgy. 
Sapangan, San Juan at mula dito ay 
ginalugad ang mga sityo at baryong 
nasa kabundukan kabilang ang mga 
barangay ng Sapangan, Sampiro at 
Quipot. Sinaklaw din ng dalawang 
linggong operasyon ang mga 
barangay ng Malinao, Calantas at 
Nasi sa Rosario. 


Hindi bababa sa isang milyong 
pisong pondo ng bayan ang 
winaldas ng AFP sa operasyong ito. 
Bahagi ito ng anti-komunistang 
kampanya ng rehimeng US-Duterte 
para durugin ang BHB sa Batangas. 
Layunin din nitong maghasik 
ng takot sa mamamayan upang 
pigilan ang anumang paglaban sa 
malaganap na pangangamkam ng 
lupa at pagwasak ng kabundukan 
para sa interes ng iilan. 


Kasabay ng pagpasok ng 
mga militar ang buldoser na 
bumubutas sa kabundukan ng 
San Juan. Nagsisilbing bantay 
ang mga mersenaryong sundalo 
sa mga lupang kinamkam ng mga 
Salud-de Villa para sa proyektong 
“pangkaunlaran”. Bukod sa Salud- 
de Villa, ang lupa ng mga magsasaka 
sa kabundukan ng San Juan at 
Rosario ay inaagaw rin ng mga 
angkan ng panginoong maylupa/ 
negosyante na Macatangay, 
Villapando, Babao at Medina. 


Habang nag-ooperasyon ang 


OKTUBRE 2021 


mga sundalo, pataksil na 
naglulunsad ng eksplorasyon 
at pananaliksik ang 
mga  debeloper para sa 
napipintong geothermal 
project na sasaklaw sa humigit 
kumulang 26,730 ektarya 
ng kabundukan ng San Juan, 
Rosario at Taysan. Aabot sa 
12 barangay ng San Juan ang 
tiyak na maaapektuhan at 
mapapalayas. 8 Nagpapalipad 
din ang mga debeloper ng 
mga drone sa kabundukan 
para pabilisin ang pagsusukat 
ng lupa at eksplorasyon. 
Kasabwat ng mga ito ang 
mga dayuhang negosyante 
mula sa Canada, na isa sa 
pangunahing pinagmumulan 
ng teknolohiya at eksperto 
para sa pagsasakatuparan ng 
mga geothermal project sa 
Pilipinas. 
Bukod sa 
geothermal, 
rin sa 


proyektong 
nakaamba 
kabundukan” ng 
buong Silangang Batangas 
ang iba pang proyektong 
magpapalayas at pipinsala sa 
kabuhayan ng mga magsasaka 
tulad ng napapabalitang resort 
na ipapatayo ng mga de Villa, 
solar plant, pribadong farm 
ni Bong Go at ang 25-building 
na poultry ng San Miguel 
Corporation sa Malinao at 


Calantas. 
Ayon kay Armando 
Cienfuego, tagapagsalita ng 


Melito Glor Command (MGC)- 
BHB” Timog Katagalugan, 
“Malinaw na ang muling 
pagbugso ng sabay-sabay na 
mga operasyong militar sa 
rehiyon ay bahagi ng final push 
ng rehimeng Duterte laban sa 
PKP-BHB-NDFP. Desperado 
itong pahupain ang papalawak 
na disgusto sa rehimen at 
lumalakas na pakikibaka para 
pabagsakin ang taksil, pasista 
at tiranong si Duterte.” 


Nanawagan ang MGC-BHB 
TK sa mamamayan ng rehiyon 
na ibayong palakasin ang 
pagkakaisa nito sa BHB upang 
labanan ang lahat ng atake ng 
rehimeng Duterte at pasistang 
AFP-PNP. 


OKTUBRE 2021 


2 organisador ng magsasaka at mangingisda, 


dinakip sa Sariaya, Quezon 


Dinakip ng pinagsanib na 50 


pwersa ng PNP-CALABARZON at 
2nd Infantry Division ng Philippine 
Army (IDPA) sina Erlindo Baez, 
tagapagsalita ng Bagong Alyansang 
Makabayan  (BAYAN)-Batangas at 
Wilfredo Caparefo, coordinator ng 
Anakpawis-Batangas noong Oktubre 
6, bandang alas-dos ng madaling 
araw sa Sityo Sentro, Barangay 
Manggalang Uno, Sariaya, Quezon. 
Ipiniit sila sa Camp Soledad Dolor, 
Candelaria, Quezon. 


Matatandaang isa si Baez sa mga 
target ng Bloody Sunday Massacre 
noong Marso 7 kung saan hinainan 
siya ng search warrant at tinamnan 
ng mga pasabog at armas. Wala 
lamang siya sa kanyang bahay kaya 
hindi naaresto. 


Sinampahan ng PNP-CALABARZON 
sina Baez at Caparefo ng mga gawa- 
gawang kasong illegal possession of 
firearms and explosives. Si Baez ay 
pinaratangang lider ng Finance Staff 
at myembro ng Executive Committee 
ng Sub-Regional Military Area 4C 
ng Southern Tagalog Regional Party 
Committee. Mariing pinabulaanan 
ng National Democratic Front of 
the Philippines-Timog Katagalugan 
(NDFP-TK) ang bintang na ito ng PNP- 
CALABARZON at 2nd IDPA. 


Sina Baez at Capareho 
ay mga organisador 
na tumutulong sa mga 
magsasaka at mangingisda sa 
Sariaya na may kinakaharap 
na bantang ”7demolisyon 
at kasong pangangamkam 
ng lupa ng San Miguel 
Corporation (SMC). Malaking 
problema ng mga magsasaka 
at mangingisda ang 
nakaambang dislokasyon sa 
kanilang lupang kinatitirikan 


at pinagkukunan ng 
kabuhayan. 
Ang mga sundalo ang 


nagsisilbing 8B8Bsescort-security 
ng SMC at ginagamit sa 
paghahasik ng takot sa lugar 
para yumukod ang mga 
residente sa kagustuhan ng 
SMC. kasabwat ang lokal na 
gubyerno. Pinaparatangan din ng 
mga berdugo na tagasuporta ng 
PKP-BHB-NDFP ang mga magsasaka 
at. mangingisdang B patuloy na 
naninindigan para sa kanilang mga 
karapatan. Binabantaan silang 
aarestuhin kapag nabalitaang 
kumukupkop ng mga miyembro ng 
nire-red-tag na mga organisasyong 


Karapatan, Pamalakaya, Anakpawis 
at BAYAN. 
Hindi kaagad na inilitaw ang 


dalawang inaresto at ipinagkait ng 
PNP-CALABARZON at 2nd IDPA na 
makita o makausap sila ng kanilang 
mga kaanak at kaibigan. Ngunit 
hindi natinag ang mga kaanak at 
kinalampag nila ang kampo hanggang 
sa maobliga silang payagan na 
papasukin. Ipinanawagan din ng 
mga kapamilya at ng mamamayan 
ng Timog Katagalugan na kagyat na 
palayain ang dalawa. 


Nitong Oktubre 25, pinawalambisa 
ng Tanauan City Regional Trial Court 
Branch 6 ang search warrant laban 
kay Baez at dinismis ang kasong 
illegal possession of firearms and 
explosives. Inutos na rin ng naturang 
korte sa Tanauan City Police Station 
na agad palayain si Baez. 


11 KALATAS 


Pagpapalaya sa Romblon 4, 
ipinanawagan 


Ipinapanawagan ang agarang pagpapalaya kina 
Maria Theresa Dioquino, Marlon Torres, Benny 
Hilamon, at Nolan Ramos o tinawag na Romblon 4, mga 
mangingisdang dinakip nang masalanta ng bagyo noong 
Hunyo. Pormal ding sumulat ng apela ang Karapatan- 
Timog Katagalugan sa tanggapan ng BJMP MIMAROPA 
at Romblon RTC Branch 81 para humingi ng paliwanag 
sa nararanasang isolation, intimidation at harassment 
ng Romblon 4 habang nasa loob ng Romblon Provincial 
Jail. 


Dalawang pagkakataong binisita si Dioquino ng 
mga military intelligence personnel at isinailalim 
sa interogasyon na malinaw na labag sa natural at 
natatanging proseso ng pagdinig ng kanilang kasosa korte. 


Bukod dito, inihiwalay si Dioquino sa kanyang mga 
kasamahan at mag-isa sa kanyang selda. Patuloy na 
ipinagkakait sa kanya na makalahok sa mga aktibidad at 
gawainsaloobngkulungantuladngsports,ehersisyo,atiba 
pa. Hinahadlangan din ang pag-iipon niya ng puntos para 
magkwalipika sa Good Conduct Time Allowance (GCTA). 


Maraming nilalabag ang Romblon BJMP at PNP sa 
nararapat na kondukta at pagtrato sa Romblon 4 ayon 


sa UN Protocol hinggil sa karapatan ng mga bilanggo. 
“Dapat na itigil ang panggigipit na nararanasan ni 
Dioquino sa loob ng piitan. Kagyat ding ibasura ang 
mga gawa-gawang kasong isinampa sa Romblon 4!” 
pagtatapos ng pahayag ng Karapatan-TK. 


ITIGIL ANG PANGGIGIPIT KAY DIOQUINO SA PIITAN 
IBASURA ANG GAWA-GAWANG KASO LABAN SA KANILA 


Iligal na demolisyon, iniraratsada para sa mga proyektong BBB 


Nagpapatuloy ang mga iligal na 
demolisyon ngayong Oktubre para 
bigyang daan ang mga proyektong 
Build, Build, Build (BBB) ng 
rehimeng Duterte. Sa pagkaganid 


pinag-interesan ng MWSS. 

Ayon sa Tanggol Magsasaka- 
Timog Katagalugan, 
silang nakikipag-dayalogo sa 


nang walang court order. Walang 
kompensasyong ibinigay para sa 
mga biktima at sa halip, nag-alok 
ang lokal na pamahalaan sa mga 
residente ng isang relocation site 


matagal na 


ng rehimen, hindi nito isinaalang- 
alang ang labis na kahirapan 
ng mga magsasaka at maralita 
sa Rizal at Batangas sa gitna ng 
pandemyang COVID-19. 


Rizal. Noong Oktubre 21, 11 bahay 
ng mga magsasaka sa Sitio Seedling, 
Brgy. Macabud, Rodriguez ang 
iligal na giniba ng mga gwardya 
ng Metro Water Sewerage System 
(MWSS) at bayarang goons ng 
Star-E Agency at Catalina Security 
Agency. Matapos ang demolisyon, 
nagbantang babalikan pa ng mga 
ito para gibain ang natirang 25 
bahay ng mga magsasaka. Walang 
ipinakitang papel o anumang 
katibayan ang MWSS bago idemolis 
ang kanilang mga tahanan. 


Mahigit sa 2,270 ektaryang 
lupain ang inaangkin ng MWSS 
na umano'y bahagi ng La Mesa 
Dam. Nagsimulang linangin ng 
mga magsasaka ang lupa noong 
dekada '90O at may tanim na itong 
mga gulay at saging bago pa man 


12 KALATAS 


Deparment of Agrarian of Agrarian 
Reform (DAR) at Department 
of Environment and Natural 
Resources (DENR) para maglunsad 
ng ocular inspection at tukuyin 
ang lupang agrikultural upang 
maipamahagi na ito sa mga 
magsasaka. 


Nananawagan ang mga 
magsasaka sa Sitio Seedling kay 
Mayor Dennis Hernandez ng 
Rodriguez at Gobernador Rebecca 
Ynarez ng Rizal na kagyat na ipatigil 
ang demolisyon ngunit walang 
tugon sa kanilang mga naging 
hinaing. 


Batangas. Nagpapatuloy ang banta 
ng demolisyon sa Brgy. San Isidro 
Sur, Sto. Tomas na nakatanggap 
lamang ng verbal notice sa lokal 
na pamahalaan noong Setyembre. 
Itinakda ang demolisyon noong 
Oktubre 24. 


Bago pa ang iligal na demolisyon, 
may 10-15 bahay na ang giniba 
sa huling mga buwan ng 2020 


sa ilalim ng Tahanang Tomasino 
Program. Isang relocation site kung 
saan kailangang bayaran ng mga 
residente ang kanilang magiging 
tirahan ng halagang P384,000. 
ldinadaing ng mga residente na 
hindi nila kayang bayaran ang 
ganitong halaga. 


Patuloy na iginigiit ng mga 
residente. na “magkaroon ng 
dayalogo sa Sangguniang Bayan at 
Maligaya Homeowners Association 
ng San Isidro Sur. Nananawagan 
din sila ng kompensasyon at abot- 
kayang relokasyon sang-ayon sa 
implementing rules and regulations 
(IRR) ng Urban Development 
and Housing Act of 1992. Ang 
isinasagawang demolisyon ay para 
sa proyektong BBB na Malvar-Sto. 
Tomas Diversion Road. Subalit 
hindi malinaw sa mga residente 
ang proyekto dahil walang inilabas 
na project design ang LGU. 


OKTUBRE 2021 


Halimaw na AFP, nilapastangan ang labi at libing ng isang Pulang 


mandirigma 


Mariing kinondena ng Apolonio Mendoza Command 
(AMC)-BHB Quezon at ng mamamayan ng Quezon ang 
pambabastos ng halimaw na 85th IB sa labi at maging 
sa libing ni Fernando “Ka Eleven” Anda, Jr. Si Ka Eleven 
ay nagbuwis ng buhay sa isang labanan noong Oktubre 
11 sa Brgy. Recto, General Luna. 


Nang makuha ng militar ang labi ni Ka Eleven, 
inihagis ito na parang hayop sa harap ng bahay ng 
kapitan ng Brgy. Recto at kasabay na binantaan ang 
nasabing kapitan dahil sa naganap na labanan. 


Samantala, nabigo ang mga berdugong militar na 
guluhin at isabotahe ang mapayapang paglilibing kay 
Ka Eleven sa Macalelon noong Oktubre 13. Galit na 
tinutulan at pinigilan ng pamilya at mga kababaryo ang 
pambabastos ng mga sundalo sa pagtatangka nitong 


kabitan ng istrimer na may nakasulat na “Salot ng 
Lipunan” ang nitso ni Ka Eleven. 


Ayon kay Ka Cleo del Mundo, tagapagsalita ng AMC, 
“Likas na walang galang at pagkilala sa batas ng digma 
ang mga sundalo ni Duterte. Matapos nilang itrato na 
parang hayop ang bangkay ni Ka Eleven, may gana pa 
silang pumunta sa huling hantungan nito at manggulo.” 


Sa pandaigdigang makataong batas, may karapatan 
ang sinumang napaslang sa labanan sa isang disente at 
marangal na libing anuman ang kanyang paniniwala at 
pampulitikang paninindigan. Nakasaad rin dito na 
dapat irespeto ng magkatunggaling pwersa ang 
karapatan ng magkabilang panig sa digma, kahit ang 
mga labi ng kanilang kalaban. 


KILOS PROTESTA 


Buwan ng Magsasaka 


Lumahok sa pambansang pagkilos ang mga magsasaka 
sa Timog Katagalugan sa pangunguna ng Katipunan ng mga 
Samahang Magbubukid sa Timog Katagalugan (KASAMA- 
TK) upang gunitain ang Buwan ng mga Magsasaka. 


Noong Oktubre 20, sumugod ang mahigit isandaang 
magsasaka ng Timog Katagalugan sa Camp Aguinaldo, 
bitbit ang mga litrato ng mga kasamahan nilang biktima 
ng pamamaslang ng militar. Naglunsad din sila rito ng 
programa para singilin ang mga berdugo. 


Ayon sa tagapangulo ng Kasama-TK na si Jerry Luna, 
“Nananawagan kaming itigil na ang pamamaslang sa 
mga magsasaka at aktibista na nakikibaka para sa ayuda 


OKTUBRE 2021 


Mga magsasaka sa Timog Katagalugan, lumahok sa pagkilos sa 


ngayong pandemya at nakikipaglaban para sa 
karapatan sa lupa.” 


Aabot na sa 11 magsasaka ang pinatay sa 
rehiyon mula nang umupo sa poder si Duterte. 
Bukod pa rito, walang humpay na naghahasik 
ng karahasan ang mga sundalo at pulis sa mga 
magsasaka kung saan higit pang dumami ang 
mga biktima ng paglabag sa karapatang tao 
at sapilitang pagpapasuko sa mga inosenteng 
sibilyan bilang mga kasapi diumano ng CPP-NPA- 
NDF. 


Matapos nito, nagmartsa sila sa Batasang 
Pambansa upang ipanawagan sa mga 
mambabatas na agarang isabatas ang P15,000 
ayuda para makabangon ang mga magsasaka, 
katutubo, mangingisda at mamamayang biktima 
ng pandemya, pagputok ng Bulkang Taal at 
sunud-sunod na bagyo at pagbaha na naranasan 
ng mamamayan ng Timog Katagalugan. 


Nagprotesta rin sila sa harap ng pambansang 
opisina ng Department of Agrarian Reform (DAR) 
at Department of Environment and Natural Resources 
(DENR) upang singilin ang mga ahensya sa kainutilan 
nitong lutasin ang napakatagal na mga kaso sa lupa ng mga 
magsasaka, katutubo at mangingisda na nagreresulta ng 
bantang pagpapalayas sa kanilang mga lupang sakahan at 
panirahan. 


Kinabukasan, Oktubre 21, nakipagsanib pwersa ang 
mga magsasaka ng Timog Katagalugan sa iba pang mga 
samahang magbubukid at sektor sa pambansang pagkilos 
patungong Mendiola sa ilalim ng panawagang “P15,000 
ayuda, ngayon na! Itigil ang pamamaslang at wakasan ang 
rehimeng US-Duterte!” 


13 KALATAS 


KULTURA 


Papuri sa uring magsasaka 


ni Ka Pleni 


Mapagpalang kamay nila ay sambahin 
Mga magsasakang langit ang lupain 
Natatanging yamang bumubuhay man din 
Sa sangkatauhan, handog ay pagkain. 
Maghapon sa bukid, maylikha ng butil 
Ngunit sila ang ni walang maisaing 
Sikmurang walang laman ay dumaraing 
Lupa! Kabuhayan! Tawag nila'y dinggin. 


At kung may tunay ngang naghawan ng bukas 
Nanaig ang pag-asang makitang sinag 

Ang kainginerong naghawan sa gubat 

Ang nagbigay saysay sa lupaing bukas. 
Produksyon ma'y maliita't hindi sapat 

Pagod araw-araw, kahit kai'y salat 

Pero “pag gobyerno, sila ang masakbat 

Ay sila pa itong maysala sa batas. 


Kung titingalai't dapat papurihan 

Na bathalang dito sa lupa nanahan 

Sila'y magkokoprang leeg ma'y mangalay 
Sa pagkakatingala't pagkawit sa pakay 
Magbunot, magbaak, magluto't magtigkal 
Hapding balikat sa daang koprang pasan. 
Industriya ng n'yog, baya'y pinayaman 

Ay sila't sila pang nalubog sa utang. 


Kung may nagdulot man ng tamis sa tao 
Higit na kilanlin silang magtutubo 
Nagpaligaya sa mapait na mundo 
Handog ay asukal sa lahat ng dako 

“Di alintana ang kainita't hapo 

Buhay anong hirap, animo'y impyerno 
Barya-baryang sahod kanilang natamo 
At pambabarat sa kanilang produkto 


14 KALATAS 


Dakilang nangahas maglayag sa dagat 
Silang mangingisdang sa buhay ay salat 
Sa gitna ng laot, hawak nila'y lambat 
Buhay ma'y ibuwis, sa tungkulin tapat 
Na ang lamang-dagat at isda'y ihatid 

Sa taumbayan nang kalam ay mapatid. 
May huli ma't wala kapag nakabalik 

Ay sila ring lunod sa pagkakagipit. 


Kung hanap ay tunay na tagapaglikha 
Ng yaman, pagkain dito sa “ting bansa 
At nagpakasakit, ni isubo'y wala 

Dapat dakilain, uring magsasaka! 
Mayorya ng lakas, pangunahing pwersa 
Ng rebolusyon sa pagkamit ng laya 
Kung di magkaisa'y manatiling dukha 
Mababago 'ng lahat kapag nakibaka! 


OKTUBRE 2021 


